Kukoleza Moto 


Kuchokera ku To Build a Fire, nkhani 
yolembedwa ndi Jack London 


Womasulira m’Chichewa: LULA PENSULO 


Copyright O 2010 Lula Pensulo 
All rights reserved. 


ISBN: 26061991 06042024 


Kukoleza Moto 


Tsiku limenelo kunacha mozizira kwambiri, mwina tinene 
kuti kunkazizira mopitirira muyeso. Ngakhale kunja kuna- 
li kutakwiya chonchi, bambo wina ankayenda yekhayekha 
m'chigawo cha Yukon n'kumadutsa m'kanjira kena ko- 
mwe kankalowera kum’mawa. Kanjiraka kankadutsa pa- 
kati pa mitengo ndipo anayenda nako mpaka kukwera chi- 
tunda china. Chinali chitunda chovuta kukwera kwambiri 
moti atafika pamwamba anaima kaye kuti apume ndipo 
ankachita zimenezi kwinaku akuyang'ana wotchi yake. 
Nthawi inali 9 koloko m” mawa. Koma kunja kunalibe dzu- 
wa kapena chizindikiro chilichonse choti likhoza kuwala. 
Izi zinali choncho ngakhale kuti kumwamba kunalibe mta- 
mbo ndi umodzi womwe. 

Ngakhale kunja kunkawala chonchi, pali chinacha- 
ke chomwe chinkachititsa kuti zinthu zizioneka mosiyana 
ndi masiku onse. Kumeneku kunali kuzizira koumitsa thu- 
pi komwe kunabwera chifukwa choti dzuwa silinkawala. 
Koma zikuoneka kuti kuzizira kumeneku sikunkamudetsa 
nkhawa bamboyu. Iye anali atazolowera kuona nyengo 
yotere chifukwa chibwerere m'chigawochi, pankadutsa 
masiku ambirimbiri asanaone kuwala kwa dzuwa ndipo 
dzuwalo likati lionekere, linkangosuzumira pang’ono ke- 
nako linkalowanso. 

Ali pachitunda paja, bamboyo anatembenuka n’ku- 


1 


KUKOLEZA MOTO 


yang'ana kumene ankachokera. Chigawo chonse cha Yu- 
kon chinali chitaphimbika ndi ayezi yekhayekha. Ndipo 
pamwamba pa ayezi ameneyu panali pataunjikana sinowo 
woopsa. Dziko lonse linangoti mbu-u. Iye ankati akaponya 
maso chakumpoto komanso kumadzulo ankangoona sino- 
wo yekhayekha, ndipo chapakati pa sinowoyo panali ka- 
mzera kokhala ngati tsitsi la munthu komwe kanayenda 
mopindikapindika n’kumalowera kutsogolo. Kamzerako 
kanazimiririka ndi mitengo yooneka ngati paini ndipo pa- 
tsogolo pa mitengoyo kansewuko kanayambiranso kuone- 
kera n'kumapita cha uko. Imeneyi ndi njira yomwe ana- 
dutsa kuti afike pamenepa ndipo inkapitirira molowera ku- 
m’mwera mamailosi 500 kupita ku Chilcoot Pass, Dyea, 
mpaka kunyanja. Komanso molowera chakumpoto ko- 
mwe ankachokera, kanayenda n’kukafika ku Dawson. De- 
ra limeneli linali pamtunda wamamailosi ambirimbiri ndi- 
po kanjirako kankapitirira mpaka ku Nulato. Kuchoka ku- 
meneko kankayenda mpaka ku St. Michael, kenako kanka- 
kathera kunyanja ya Bering. Kukafika kumeneku panali 
mtunda wamamailosi masauzande ochuluka zedi. 

Zinthu zonsezi: kanjira kosalongosokaka komwe 
kakanatha kuzimiririka ndi sinowo, kusakhalapo kwa dzu- 
wa, komanso kuzizira koumitsa thupi komwe kunali pa tsi- 
kuli, sizinkamuopsa bamboyu ngakhale pang’ono, moti 
ankayenda yekhayekha m’chipululu ngati chimenechi. 
Komanso sikuti munthuyu anakhala kuderali kwa zaka 
zochuluka kwambiri kuti tinganene zoti ankadziwa zambi- 
ri zokhudza nyengo yozizira. Iye anali mlendo ndipo nye- 
ngo yozizira moopsa chonchi inali yoyamba kwa iyeyo 
chibwerere kuderali. Vuto lake lalikulu linali loti sankaona 
patali. Iye ankafuna kuti chilichonse chizichitika mofulu- 
mira komanso mmene iyeyo akufunira. Nthawi zonse 
ankangofuna kuti zake ziyende basi, moti sankakhala kaye 


2 


KUKOLEZA MOTO 


pansi n'kuganizira mavuto omwe angakumane nawo ngati 
atachita zinthu mosaganiza bwino. 

Kunja kunkazizira negativi 50, tikutanthauza kupita 
pansi kuchokera pazilo, ndipo kuzizira kumeneku kunali 
koposa firiji. Zimenezi zikutanthauza kuti kuzizira kwake 
kunali koti utachita masewera kukhoza kukupha. Kwa 
1yeyo, kumva madigiri amenewa kunkangomuuza kuti 
akhoza kuzizidwa kwambiri, basi. Zoti akhoza kuuma 
nayo mphepo, sankaziganizira ngakhale pang’ono. Sanka- 
zindikira kuti kunja kukhoza kukhala kukuzizira kuposa 
mmene zipangizo zoyezera kuzizira zinkanenera. 

Monga tikudziwira, anthufe tikhoza kukhala ndi 
moyo pamlingo winawake wa kuzizira kapena kutentha, 
koma zinthu zimenezi zikawonjeza tikhoza kufa. Iye anali 
ataiwaliratu mfundo imeneyi. Madigiri negativi 50, kunali 
kuzizira koopsa komwe kukanatha kupha munthu mu- 
mphindi zochepa chabe ndipo amene akuyenda pamphepo 
imeneyi ankafunika kudziteteza kotheratu ndi chijuzi cho- 
tentha bwino, chipewa chophimba makutu, nsapato ndipo- 
nso masokosi onenepa bwino oti aziteteza mapazi ake. Ko- 
ma kwa munthuyu madigiri amenewo sinali nkhani yai- 
kulu yoti n'kumada nayo nkhawa. Anzake anayesa kumu- 
langiza koma zinkangolowa khutu limodzi n’kutulukira 
linalo. 

Pamene ankatembenuka n’kumapitiriza ulendo wa- 
ke, analavula mate. Atangolavula matewo anamva kapho- 
koso kokhala ngati waponya mwala. Phokosoli linamudzi- 
dzimutsa kwambiri. Sanakhulupirire zimene makutu ake 
ankamuuza moti analavulanso ndipo mate akewo asana- 
fike ndi pansi pomwe anali ataumiratu ngati mwala. 

Iye ankadziwa kuti nyengo ikafika negativi 50, mate 
amauma atagwera kale pansi. Koma mumphepo yatsikuli, 
mate ankauma asanafike ndi pansi pomwe. Apa n’zosa- 


3 


KUKOLEZA MOTO 


chita kufunsa kuti kuzizira kunali kutaposa negativi 50. 
Zoti madigiriwo afika pati, sankazidziwa. Koma zimenezi 
sizinamutekese ngakhale pang’ono. Iye sankakaikira kuti 
akafika bwinobwino ku Henderson Creek n'kubwereranso 
komwe kunali anzake omwe anabwera nawo limodzi ku- 
dzasakasaka golide m’chigawochi. Anthu amenewa ana- 
bwera kuchokera ku Indian Creek ndipo munthuyu anka- 
yenda m’derali kuti aone ngati n'zotheka kumadula mite- 
ngo m'chigawochi m’nyengo yotentha kuti azikaigwiritsa 
ntchito nyengo yozizira ikayamba. 

M’mutu mwake ankaganiza kuti ikamakwana 6 ko- 
loko madzulo akhala atabwerera kumene wachokera, 
mwina kamdima katangoyamba, koma kusanaderetu. 
Ankalimba mtima akaganizira kuti anzake kumeneko 
akhala akumudikirira ndipo akapeza moto ukuyaka, ko- 
manso akapeza chakudya chotentha bwino chikumudiki- 
rira. Ponena za nkhomaliro, anagwira m’thumba lake lo- 
mwe linali tutumba ndi kaphukusi ka chakudya. Chaku- 
dyachi anachimanga mukansalu n’kuchiika m’katikati 
mwa zovala zake pafupi ndi thupi lake kuti kutentha kwa 
thupilo kuzichitenthetsa ngati fuduwoma. Imeneyi ndi 
njira yokhayo yomwe ikanathandiza kuti banzi lakelo lisa- 
ume ngati mwala chifukwa cha kuzizira. Iye anamwetulira 
atangokumbukira za banzilo, lomwe linali ndi nyama pa- 
kati. 

Munthuyu anayenda n'kulowa m’mitengo ina yoo- 
neka ngati yapaini. Pamalowa, kanjira kanja kanali kata- 
kwiririka ndi sinowo moti sikankaonekanso. Sinowo wo- 
chuluka zedi anali atagwa m'derali ndipo munthuyu ana- 
sangalala kwambiri kuti sanayende ndi katundu. Chomwe 
anatenga ndi chakudya anamanga pakansalu chija basi. 
Komabe iye ankadabwa ndi kuzizira komwe kunali pa 
tsikuli. Kunja kunkazizira koopsa, ndipo mumtima mwake 


4 


KUKOLEZA MOTO 


anavomereza zimenezi kwinaku akutikita mphuno yake, 
yomwe inali itayamba kale kuuma ndi mphepo. Kupatula 
mphunoyi, thupi lake linkamva kutenthera bwino. 

Munthuyu anali ndi ndevu zapamlomo, komabe 
ndevuzi komanso tsitsi lake sizinkathandiza kuti masaya 
komanso mphuno yake yaitali zisaume ndi kuzizira konya- 
nsa komwe kunali m’mawawo. Pambuyo pa munthuyu pa- 
nkabwera galu, galu wofanana ndi agalu opezeka kuderali, 
omwe amakhala ndi ubweya wambiri. Galuyu anali wofa- 
nana ndi m’mbulu watsitsi lotuwirapo ndipo tingoti sanali 
wosiyana kwambiri ndi m'bale wake wam’tchireyo. Na- 
yenso galuyu anali akupanikizika ndi kuzizira. Ankadziwa 
ndithu kuti imeneyi si nyengo yomapanga maulendo ata- 
liatali. Malinga ndi mmene analengedwera, ankatha kudzi- 
wa kuopsa kwa kuzizira kumeneko, mwinanso kuposa 
munthuyu. 

Kunena chilungamo, sikuti kunja kunkangozizira 
negativi 50, kunkazizira kwambiri, mwina negativi 60, 70 
kapenanso kuposa pamenepo. Galuyu sankadziwa chili- 
chonse chokhudza chipangizo choyezera kutentha koma- 
nso kuzizira. Komabe ngakhale sankadziwa zimenezi, thu- 
pi lake linkamuuza kuopsa kwa mphepoyi. Izi n'zosiyana 
kwambiri ndi munthu uja yemwe anali ndi ubongo wo- 
mwe ukanamuthandiza kuganiza n’kuona kuti sakufunika 
kuyenda kunja kukuzizira choncho. Malinga ndi mmene 
galuyu ankaidziwira mphepo, zinthu zinayamba kumuo- 
psa moti m’malo momayenda patsogolo, ankayenda ku- 
mbuyo kwa munthuyo, ndipo galuyo akanakonda munthu- 
yo akanaima penapake n'kukoleza moto woti awothe. 
Ankadziwa kuti moto ndi wothandiza moti ankafuna uta- 
kolezedwa kuti adzitenthetse pang ono. 

Kampweya kotentha komwe kankatuluka pakamwa 
pa galuyu kanali katauma n'kukakamira pa ubweya wake 


5 


KUKOLEZA MOTO 


ngati ufa. Ndevu zofiyira za munthu uja, ndi zapamlomo 
zomwe, zinali zitayera komanso zitagwirana ngati mwala 
chifukwa cha mpweya womwe unkatuluka m'kamwa 
mwake. Munthuyu ankatafunanso fodya ndipo akamala- 
vula, malovu ankaumirira pachibwano chake moti kungo- 
yambira pamunsi pa mlomo wake panali ayezi wopangi- 
dwa ndi malovu omwe ankalavula akamalavula fodyayo. 
Ayeziyo anali ataumirira kwambiri moti kumuchotsa mo- 
sasamala akanatha kudzivulaza. Zimenezi zinachititsa kuti 
azioneka moseketsa kwambiri. Koma zikuoneka kuti ana- 
libe nazo ntchito zimenezi. Vuto limeneli ndi limene anthu 
onse omwe ankatafuna fodya kuchigawo chozizirachi 
ankakumana nalo, ndipo iyeyu anayendapo maulendo 
awiri akuchichita zimenezi kunja kukuziziranso kwambiri. 

Koma maulendo amenewo sikunkazizira ngati pa 
tsikuli, iye ankadziwa zimenezo. Iye ankangokhulupirira 
chipangizo choyezera chomwe anachiona pamene anka- 
nyamuka ulendowu, chomwe chinkasonyeza kuti kunja 
kukuzizira negativi 50 ndipo ngati anawonjezereka ndiye 
kuti anangowonjezereka pang’ono penipeni, ankaganiza 
choncho. Ankakhulupirira zipangizozi ngakhale ankadzi- 
wa kuti nthawi zina nazonso zikazizidwa kwambiri zima- 
tha kusokonekera n'kumaonetsa zabodza. 

Iye anayenda mtunda wautali pamalo athyathyathya 
pomwe panali mitengo yambiri, anadutsanso malo angapo 
omwe panali zikanga, ndipo anatsetsereka n’kupita 
m’mbali mwa mtsinje wina waung’ono. Mtsinje umenewu 
ndi umene unkatchedwa Henderson Creek, ndipo pame- 
nepa anazindikira kuti wayenda mtunda wamamailosi 10 
kuchokera kumene kunali anzake. Anayang'ananso wo- 
tchi yake ndipo nthawi inali 10 koloko m’mawa. Iye anka- 
yenda mamailosi 4 paola limodzi, ndipo akawerengetsera 
ankaona kuti akhala atafika kumene akupita ikamakwana 


6 


KUKOLEZA MOTO 


12:30. Ndi maganizo amenewo anasangalala kwambiri 
moti anaganiza zodya kamba wake wapaulendo uja. 

Kenako galu uja anagona pansi pafupi ndi miyendo 
yake ndipo munthuyo anamuopseza moti ananyamuka 
n'kuthawira chapatali mchira wake ataupsatira chifukwa 
chamantha. Munthuyo anapitirizabe kuyenda m’mbali 
mwamtsinje woumawo. Malo omwe anthu ankadutsa ana- 
yambanso kuoneka, koma zinali zoonekeratu kuti sinowo 
wambirimbiri anali atakhuthukirapo moti zinali zooneke- 
ratu kuti padutsa nthawi yaitali kwambiri pasanadutsenso 
munthu. Koma munthuyo anapitirizabe kuyenda. Iye sa- 
nkaganiza zambiri, kupatulapo zoti ikamakwana 12:30 
akhala akudya chakudya chamasana kumene ankapitako 
ndipo ikamakwana 6 koloko madzulo akakhala atafika 
kumene akuchokera. Palibe amene akanayankhula naye, 
ndipo ngakhale akanakhalapo, kuyankhulana kukanakhala 
kovuta kwambiri chifukwa cha ayezi anaunjikana paka- 
mwa pake uja. Choncho anapitiriza kuyenda kwinaku 
akutafuna fodya wake zomwenso zinkangowonjezera nde- 
vu yake ya ayezi ija. 

Mwa apa ndi apo, maganizo ankamubwerera akuti 
kunja kukuzizira kwambiri ndipo sanamvepo kuzizira ko- 
tero. Ankati akayenda, ankaima kaye n'kuyamba kutikita 
mwamphamvu masaya ake komanso mphuno yake ndi 
kuseri kwa mkono kuti mwina magazi angabwere pa- 
mtunda n'kuyamba kumutenthetsa. Iye ankangochita zi- 
menezi mosaganiza n'komwe, ndipo nthawi zonse anka- 
sintha dzanja. Koma ngakhale ankachita zimenezi, nthawi 
iliyonse imene wasiya kuchita zimenezi ankachita kumva 
kuti masaya komanso mphuno yakeyo zachitanso dzanzi. 
Posakhalitsa anangomva ngati mphuno yake ija palibe. 

Iye ankadziwa kuti masaya ake akhoza kuwono- 
ngeka ndipo anayamba kudziimba mlandu kuti sanapange 


T 


KUKOLEZA MOTO 


kansalu kovindikira phuno komanso masaya ake kuti zi- 
saume ndi kuzizira. Zikanakhala kuti anakumbukira kute- 
nga kansalu kameneko ndiye kuti akanakazengereza ku- 
nkhope kwake n'kungosiya maso okha. Koma kenako 
anayamba kuona kuti kuwonongeka kwa masaya ndi 
mphuno si koopsa kwenikweni. Ankaona kuti ngati zime- 
nezi zitachitika, akanamva ululu ndithu, koma sikuti afika 
pomwalira ayi, ankadziuza choncho mumtima mwake. 

Munthuyu anali wosaganiza ngakhale pang’ono. 
Mbali yomwe ankachita bwino kwambiri inali kukhala 
tcheru basi. Iye ankachita chidwi kwambiri ndi zimene 
zamuzungulira moti sizinamuvute kuzindikira kuti malo 
ankayendawo akuoneka mwachilendo. Anaona kuti kutso- 
golo kwake kwakungana ndi mitengo yakugwa moti nga- 
khale malo oti apondetse miyendo yake ankasowa. Aka- 
ponda pansi, mapazi ake ankangopita ndipo akafika pama- 
peto ankamva kuthetheka ngati chinachake chikusweka. 
Kenako anayamba kuyenda pouma gwa moti ulendo wina 
anaterereka. Zinamutengera masitepe angapo kuti aya- 
mbenso kuyenda bwinobwino. Malowa panali kamtsinje 
ndipo iye anazindikira kuti kamtsinjeko kanali kataumi- 
ratu mpaka pansi. Kunena zoona, palibe mtsinje womwe 
ukanapezeka ndi madzi oyenda kuzizira kwake kumeneko. 
Komabe munthuyu ankadziwa kuti pamakhala malo ena 
omwe pamadutsa madzi otentha ochokera m'phiri ndipo 
madziwo amadutsa pansi pasinowo kapena pansi pa ayezi 
wopyapyala. 

Iye ankadziwa kuti ngakhale kunja kuzizire bwanji, 
madzi amenewa saumiratu ndipo amakhala oopsa kwa- 
mbiri kwa munthu amene akuyenda kunja kukuzizira cho- 
ncho. Ankadziwa kuti kungoyerekeza kugwera m’madzi 
amenewa munthu akhoza kuuma nthawi yomweyo chifu- 
kwa madziwo akangofika pathupi lake amasanduka ayezi. 


8 


KUKOLEZA MOTO 


Choncho madzi oyenda pansiwa ankangokhala ngati chi- 
gwenembe chomwe chinkadikirira kuti munthu agwere- 
mo. Popeza pamwamba pake pankakhala poumako, mu- 
nthu akangoponda pang'ono ankangozindikira wakhuvu- 
kira m’madzi. Kupusitsa kwina ndi koti ka ayezi kopya- 
pyala komwe kankakhala pamwamba pa madziwa kanka- 
phimbidwanso ndi sinowo. Nthawi zina munthu akachita 
tsoka ankatha kunyowa mpaka m'chiuno. 

Kuganizira zimenezi kunamupatsa mantha kwa- 
mbiri moti anayamba kuyenda mosamala. Ulendo wina 
anangotsala pang’ono kulowa m’madzi pamalo ena, koma 
mwamwayi anathawapo mofulumira n'kupita pamtunda. 
Iye ankadziwa kuopsa konyowetsa mapazi ake m'nyengo 
yozizira ngati imeneyi. Komanso ankadziwa kuti kungo- 
tero ndiye kuti azichedwetsa, popeza akanakakamizika 
kuima kaye n'kukoleza moto kuti awambe mapaziwo 
kwinaku akuumitsa nsapato komanso masokosi ake. Iye 
anaona kuti akufunika kuchita zinthu mosamala moti anai- 
ma kaye n'kupenda malowo ndipo anazindikira kuti mtsi- 
njewo unkachokera kumanja kwake. Atadya mutu, anama- 
nga mfundo yoti alowere kumanzere ndipo anapitiriza 
ulendo akuponda mosamala kwambiri akamayenda. 
Ankati akapondetsa phazi n'kuona kuti ndi polimba anka- 
pitiriza kuyenda. Kenako mapazi ake anayamba kuponda 
mosavutikira moti anayambiranso kuponyera fodya 
m’kamwa n'kumatafuna akuyenda. 

Atayenda kwa maola awiri anapezanso malo ena 
omwe panali mbuna yofanana ndi yomwe ankafuna ku- 
gwera ija. Nthawi zambiri malo otere ankaoneka olowa. 
Ndipo popeza anali watcheru, anazindikira zimenezo moti 
anauza galu wake uja kuti ayende patsogolo. Galuyo anka- 
kana moti munthuyo anayamba kumuyankhula momuo- 
pseza. Chifukwa choopa kumenyedwa, galuyo anachita 


9 


KUKOLEZA MOTO 


mantha n'kuyamba kuthamanga modutsa pamalo okaiki- 
tsa aja. Mwadzidzidzi miyendo yake yakutsogolo inakhu- 
vukira m'madzi ndipo anathawitsa miyendoyo n’kubwe- 
reranso polimba. Miyendoyo inanyoweratu ndi madzi ndi- 
po nthawi yomweyo konse kumene kunanyowako kuna- 
panga ayezi. Galuyo anagona pansi n'kuyamba kukukuta 
ayeziyo. Anachita zimenezo popanda kuuzidwa ndi wina- 
wake. Galuyu ankadziwa kuti ngati atasiya ayezi ameneyo 
pomwepo ndiye kuti mapazi akewo auma ndipo azilephera 
kuyenda. 

Munthu uja ataona kuti galuyo akuvutika kuchotsa 
ayeziyo, anachotsa gulovu yadzanja lake lamanja n'ku- 
gwira miyendo ya galuyo n'kuyamba kuchotsa ayezi ame- 
ne anatsalira. Sikuti anakhala ndi mphindi imodzi yomwe 
atachotsa gulovu ija, koma anadabwa ndi mmene m'ka- 
nthawi kochepa komweko zala zake zinaumira. Kunja ku- 
nali kukuziziradi koopsa. Mofulumira anavalanso gulovu 
ija ndipo analowetsa dzanjalo m'chifukwa mwake ngati 
mmene munthu amathawitsira dzanja lake akapsa ndi 
moto. 

Pamene inkakwana 12 koloko masana, kunja kunali 
kukuwala kwambiri chifukwa cha dzuwa losaoneka lo- 
mwe linkawala kutali kwambiri kuseri kwa mapiri. Nga- 
khale anali masana enieni, munthuyu ankayenda osachita 
chithunzithunzi. Nthawi itakwana 12:30 anadabwa kwa- 
mbiri kuona liwiro lomwe ankayenda. Iye anali atakwa- 
niritsa cholinga chake ndipo ankaona kuti ngati atapitiriza 
kuyenda paliwiro limenelo ndiye kuti akhoza kuigwira 
nthawi imene ankafuna kuti akakhale atafike kumene ana- 
chokera kuja. Iye ankafuna azikafika cha m’ma 6 koloko 
madzulo. Kenako anamasula mabatani a jekete yake ko- 
manso shati yake n'kutulutsa chakudya chija. Anachita zi- 
menezi munthawi yosakwana ndi mphindi imodzi yomwe, 


10 


KUKOLEZA MOTO 


koma kuzizira komwe kunamulowa m'thupi pamenepo 
kunali koopsa kwambiri moti kunachititsa kuti zala zake 
ziumiretu. 

Iye sanavalenso gulovu ija, koma anayamba kume- 
nyetsa manja akewo muntchafu zake kuti magazi abwere- 
remo n'kuyamba kutenthetsa zala zakezo. Kenako anakha- 
la pansi pachipika china chokutidwa ndi sinowo kuti aya- 
mbe kudya. Pamene ankachita zimenezi, ankatha kumva 
kuluma m’zala zake zomwe anavula gulovu zija ndipo zi- 
menezi zinamudabwitsa kwambiri. Kenako anazitikita pa- 
ng'ono n’kuzilowetsanso mugulovu ndipo anavula gulovu 
ya dzanja lina lija kuti agwiritse ntchito dzanjalo pokudya. 
Koma anadabwa kwambiri kuona kuti n'zotsatheka kufi- 
kitsa banzilo pakamwa pake chifukwa cha ayezi yemwe 
anamanganamangana pamenepo moti anabwezeretsa cha- 
kudya chakecho mkati mwa malaya ake. Kuwonjezera pa- 
menepo, banzilo linali litauma ngati mwala moti zinali zo- 
satheka kulidya lili choncho. Iye anali ataiwala kukoleza 
moto kuti asungunule ayezi anali kukamwa kwakeyu. 
Nthawi yomweyo anayamba kudziseka chifukwa cha ku- 
pusa kwake, ndipo pamene ankadziseka anangozindikira 
kuti dzanja anachotsa gulovu lija layamba dzanzi. Ata- 
mvetsera m'thupi mwake, anazindikiranso kuti ululu wo- 
mwe ankamva kumapazi kwake pamene ankhala pachipi- 
kacho unali utasiyanso kumveka. Iye sankadziwa ngati 
zimenezi zinkatanthauza kuti zalazo zatenthedwa kapena 
zachita dzanzi. Anayesa kuziyendetsa munsapato mwake 
kuti aone ngati angamve kanthu, sanamve chilichonse. 

Nthawi yomweyo anatola gulovu yake n’kuimirira. 
Zikuoneka kuti mantha anali atamugwira. Iye anayamba 
kumenyetsa miyendo yakeyo pansi mpaka ululu uja una- 
yambanso kumveka. Kunjadi kunkazizira koopsa, anaga- 
niza choncho mumtima mwake. Nkhalakale ya ku Sulphur 


11 


KUKOLEZA MOTO 


Creek ija inkanena zoona kuti nthawi zina m'derali muma- 
zizira koopsa moti munthu sungakhulupirire. Pamene 
nkhalakaleyu ankamufotokozera zimenezi, munthuyu 
ankaseka n'kumanena kuti nkhalakaleyo amaganiza mo- 
pusa kwambiri. Koma pofika pano anali ataphunzira kuti 
munthu umafunika kumamvera zonena za eni dziko. Ko- 
ma anaphunzira mfundo imeneyi mochedwa kwambiri. 

Munthuyu anapitirizabe kujowajowa kwinaku aku- 
yendetsa manja ake kuti amveko kutentha ndipo posa- 
khalitsa anayamba kumvako bwino. Kenako anatulutsa 
machesi n'kuyamba kukoleza moto. Anatola zikuni zinga- 
po n'kuziyala pansi. Pamwamba pa zikunizo anaikapo 
udzu n’kuuyatsa, kenako anayamba kuwonjezera timite- 
ngo mpaka motowo unagwirira moti posakhalitsa unaya- 
mba kuwirima. Ataona kuti wagwirira, anayandikitsa 
nkhope yake ndipo ayezi yemwe anali pakamwa uja ana- 
sungunuka. Anawambanso banzi lake lija n'kuyamba ku- 
dya kwinaku akuothera moto. Pa nthawi imeneyi kuzizira 
kuja kunali kutapusa. Galu uja nayenso anakhala pambali 
pa motowo, atauyandikira mongosiya kampata koti 
asapse. 

Bamboyo atamaliza kudya, anatulutsa kaliwo wake 
n'kuyamba kusuta. Kenako anavalanso magulovu koma- 
nso chipewa chake n'kunyamukanso kuusiya motowo 
ukuyaka. Galu uja anakhumudwa kwambiri ndi zimenezi 
moti ankanyinyirika kuchoka pamalowo. Munthu amene- 
yu sankadziwadi kuopsa kwa kuzizira. Ndipo n'kutheka 
kuti mbadwa zonse za mtundu wakwawo sizinkadziwa 
kuzizira, kuzizira koopsa ngati kumeneku, kuzizira koposa 
negativi 70. Koma galuyu ankadziwa, ndipo mtundu wake 
wonse unkadziwa. Iye anayamwira nzeru zimenezi kucho- 
kera kwa makolo ake moti ankadziwa bwinobwino kuti si 
nzeru kumayenda kunja kukuzizira choncho. 


12 


KUKOLEZA MOTO 


Galuyu ankadziwa kuti nthawi imeneyi inali yobi- 
sala kumphanga n'kumadikira kuti kunja kuchite mitambo 
yomwe inkaphimba kumwamba n’kuchititsa kuti pansi 
pake payambe kufunda. Vuto linanso linali lakuti panalibe 
ubale wabwino pakati pa munthuyu ndi galu wakeyu. 
Munthuyu ankakhala ndi galuyu ngati kapolo wake, ndipo 
akati wamusisita ankamusisita ndi chikwapu, komanso 
akati wamuyankhula ndiye kuti akumukalipira kapena ku- 
muopseza. Choncho galuyo sanayerekeze kuchita makani 
pofuna kuthandiza munthuyo kuti asachoke pamotopo. 

Tinganene kuti nayenso analibe nazo ntchito za mo- 
yo wa munthuyo. Ankangofuna kuchita zoti zimuthandize 
kuti apulumutse moyo wake. Pamene ankayenda moze- 
ngereza akuyang'ana moto uja, bambo uja anaimba li- 
khweru lomuchenjeza kuti akapitiriza kuimaima amuu- 
mbudza, ndipo galuyo anayamba kumuthamangira. 

Munthuyu anatenganso fodya wotafuna n'kuponye- 
ra m'kamwa ndipo ndevu zinanso za ayezi zinayamba ku- 
mera pakamwa paja. Ndiponso mpumo wake unkati uka- 
fika pandevu zake zapamlomo unkaumiratu n’kusanduka 
ufa moti ndevuzo zinayamba kuonekanso zoyera. Umu ndi 
mmenenso zinakhalira ndi nsidze komanso nkhwinkhwi 
zake. Iye anayamba kuyenda mwamphamvu chifukwa 
zinkaoneka kuti m'chigawo ankayendachi munalibe mbu- 
na zambiri za madzi othentha. Munthuyu anayenda kwa 
30 minitsi asanaone malo okaikitsa alionse. Koma kenako 
zinamuonekera. Pamalo ena panalibe chizindikiro choti 
pakhoza kukhala mbuna ya madzi ndipo munthuyu anka- 
ngodziyedera poganiza kuti ndi polimba. Ndiyeno mwa- 
dzidzidzi, anangozindikira walowa m’madzi. Sikuti panali 
pakuya kwambiri chifukwa madziwo anamulekeza pafupi 
ndi mawondo ndipo anatulukapo mofulumira n’kupita 
pamalo olimba. 


KUKOLEZA MOTO 


Iye anakwiya kwambiri ndi zimenezi, ndipo anaya- 
mba kutukwana kwinaku akutapa sinowo n'kumamukhu- 
khutitsa kumiyendo yonyowawo kuti madziwo asalowe- 
rere mpaka mkati. Apa zinali zoonekeratu kuti mapulani 
ake oti akafika kumene ankachokera cha m’ma 6 madzulo, 
alephereka. Ankadziwa kuti pamenepa ndiye kuti achedwa 
basi, mwina ndi ola limodzi. Tikutero chifukwa ankafuni- 
ka kukolezanso moto wina kuti aumitse miyendo yonyo- 
wayo komanso nsapato zake. Kuyenda miyendo itanyowa 
chonchi chinali chibwana, ndipo nayenso ankadziwa zi- 
menezi. Nthawi yomweyo anayamba kufufuza nkhuni zoti 
akolezere moto. Chapafupi ndi pomwe anali anaona zipika 
za mitengo yooneka ngati paini ija. Anaonanso matsatsa 
ena omwe anaunjikika penapake. Zikuoneka kuti matsatsa 
amenewa anakokololedwa ndi madzi kwinakwake n’ku- 
dzatsakamira pamenepa. Pamalowa panalinso nthambi zi- 
kuluzikulu zouma ndipo zikuoneka kuti nazonso zinako- 
cheza pamalowa ndi mvula ya chaka chatha. 

Mwamsanga anayamba kusolola nthambizo ndipo 
ankaziponya pasinowo. Nkhunizi ankafuna azigwiritse 
ntchito ngati maziko amotowo kuti ukagwirira usalowe 
pansi. Kenako anapeza timaudzu ndipo anatenga machesi 
ake n'kuyatsa kapepala kokolezera moto komwe anasolola 
m'thumba mwake. Kapepalako katayaka anakaponya pa- 
nkhuni zomwe anayala pansi zija ndipo anatenga timaudzu 
tija n'kuika pamwamba pake. Posakhalitsa anayamba ku- 
ikapo timatsatsa. 

Anapitirizabe kuwonjezera timatsatsa mopembe- 
dzera kuti motowo usazime. Kunena zoona, ankadziwa 
kuti motowo utangoti uzime ndiye kuti moyo wake ukhala 
pangozi. Motowo unayamba kukula mphamvu ndipo ana- 
yamba kuikapo timitengo tokulirapo. Iye ananjuta pasino- 
wo n'kumasolola timatsatsa kuchokera pakati pa ziyango- 


14 


KUKOLEZA MOTO 


yango zina n'kumaika pamoto paja. Moto umenewu su- 
nkayenera kuzima chifukwa kunja tsopano kunkazizira 
negativi 75 ndipo munthu safunika kulephera kukoleza 
moto pa ulendo wake woyamba kunja kukuzizira choncho, 
nanjinanjinso miyendo yake itanyowa. 

Zikanakhala kuti mapazi ake sananyowe, n’kule- 
phera kukoleza motowo paulendo woyamba, sizikanakha- 
la zodetsa nkhawa kwenikweni chifukwa akanatha kutha- 
manga mtunda watheka la mailosi imodzi n'kupezeka kuti 
wayamba kumva kutentha. Koma kuthamanga atanyowa 
choncho kukanangowonjezera mavuto chifukwa magazi 
ozizira omwe anali kumapazi kwake akanayamba kuyenda 
m'thupi mwake ndipo akanachititsa kuti azizidwe kwa- 
mbiri. N’zoona kuti akanatha kuthamanga, koma miyendo 
yake youmayo ikanaumabe basi. Ndipo miyendoyo ika- 
nauma ndiye kuti akanasowa zoyendera. 

Munthuyu ankadziwa zonsezi. Nkhalakale ya ku 
Sulphur Creek ija inali itamulongosolera zonsezi, ndipo pa 
nthawiyi m'pamene anayamikira kwambiri malangizo 
omwe nkhalakaleyo inamupatsa. Mapazi ake anali ataya- 
mba kale kumveka ngati palibepo chifukwa cha dzanzi. 
Kuti akoleze motowu, anakakamizika kuvula magulovu 
ake aja, ndipo zala zakenso zinayamba kuchita dzanzi. Zi- 
kanakhala kuti akuyenda bwenzi mtima wake ukupopera 
magazi pakhungu lake komanso m’zala zake zakumapazi 
ndipo si bwenzi akuzizidwa mofulumira chonchi. Koma 
pa nthawiyi, mtima wake unali utasiya kuchita zimenezi, 
ndipo magazi sankathamanganso moti anayamba kuzizi- 
dwa pamlingo woopsa kwambiri. Kuzizira kochokera 
m’mlengalenga kunkafika padziko lapansi popanda mita- 
mbo yotetezera ndipo kuzizira kumeneko kunkamuwu- 
mbudza koopsa. 

Mitsempha yake yonse inali italowa mkati. Nayo- 


15 


KUKOLEZA MOTO 


nso mitsemphayo inkathawa kuzizira ndipo inalowa mkati 
mwenimweni n’kubisala. Ngati akanapitirizabe kuyenda 
mtunda wa mamailosi 4 pa ola, ndiye kuti magazi omwe 
ankayenda m’mitsempha imeneyo bwenzi akuthamangabe 
n'kumamutenthetsa. Koma tsopano nayonso mitsempha- 
yo inali itathawira mkati. Zimenezi zinachititsa kuti zala 
zakumiyendo komanso kumapazi ake zivutike kwambiri. 
Ndipo mapazi ake onyowa aja ankauma pamlingo woopsa 
kwambiri, ndiponso manja ake omwe anali pamphepo 
anali atayamba kale kuchita dzanzi. Tikanena za mphuno 
ndi masaya ake ndiye zinali zitauma kalekale, moti thupi 
lake lonse linali litachita tsembwe chifukwa chakuthawa 
kwa mitsepha ya magazi ija. 

Koma sikuti zinthu zinali zitafika poipa kwambiri 
chifukwa ngakhale zala, mphuno komanso masaya ake zi- 
nkauma ndi kuzizira, moto unali utakolera. Iye anapiti- 
rizabe kusonkhezera motowo ndipo tsopano ankaika ma- 
tsatsa angati m'chalamu. Ngati zimenezi zikanapitirira 
ndiye kuti posakhalitsa akanakhala akusonkhezerapo 
nkhuni zazikulu ngati mumkonomu. Zikanatero ndiye kuti 
posakhalitsa akanavula nsapato komanso masokosi ake 
n'kuyamba kuziwamba. Akanawambanso miyendo yake 
kuti imveko kutentha. Zinthu zinkaoneka kuti zikuyenda 
bwino ndithu ndipo mumtima anayamba kuona kuti ndi 
wotetezeka. 

Iye anakumbukira malangizo omwe anapatsidwa 
ndi nkhalakale ya ku Sulphur Creek ija, ndipo anamwe- 
tulira. Nkhalakaleyo inamuuza kuti munthu wanzeru sa- 
ngayerekeze kuyenda yekha m'chigawochi nyengo ikafi- 
ka negativi 50. Koma iye anachita zimenezi ndipo nye- 
ngonso inali yoposa pamenepo. Kuwonjezera apo anali 
atachitanso ngozi yogwera m’madzi, koma anakwanitsa 
kudzipulumutsa yekha, ankaganiza choncho mumtima 


16 


KUKOLEZA MOTO 


mwake akuyang'ana moto ankasonkhezerawo. Munthuyu 
ankaona kuti anthu omwe anabwera kale m'chigawochi, 
omwenso amakonda kupereka malangizo kwambiri, ndi 
amantha komanso oganiza mwachikale. Ankaona kuti 
chomwe munthu wamwamuna amafunika kuchita ndi 
kulimba mtima basi ndipo ngati atatero akhoza kugonjetsa 
chilichonse pa moyo wake, ngakhalenso kuzizira. Iye 
ankati munthu aliyense yemwe ndi mwamuna weniweni 
akhoza kuyenda yekha m’nyengo ngati imeneyo n'kubwe- 
rako wamoyo. 

Koma kusamva kwakeku kunachititsa kuti aphu- 
nzire mowawa kwambiri. Zinali zodabwitsa mmene masa- 
ya komanso mphuno yake zinkaumira. Pa nthawiyi m'pa- 
mene anazindikira kuti zala zimatha kuferatu ndi kuzizira 
m'kanthawi kochepa kwambiri. Iye anadabwa kuti anka- 
chita kuvutika kusuntha zala zake zomwe kuti agwire 
nkhuni n'kumaika pamoto paja, ndipo mwinanso tinene 
kuti zinkangokhala ngati si zake. Akagwira katsatsa, anka- 
funika kuchita kuyamba wayang’ana kaye kuti atsimikizi- 
re ngati wakagwiradi katsatsako kapena ayi. Ankango- 
khala ngati akugwira matsatsawo ndi waya. 

Koma zimenezi sizinali zodetsa nkhawa tsopano 
chifukwa moto unali utayaka, ndipo unali ukuthetheka ndi 
ukali. Ataona kuti wakolera, anayamba kumasula zingwe 
za nsapato zake. Nsapatozo zinali zitaunda ayezi. Koma- 
nso anali atavala masokosi onenepa koopsa omwe anau- 
mirira kumiyendo yake ngati zitsulo. Komanso zingwe za 
nsapatozo zinkangokhala ngati mawaya omwe azengere- 
zedwa n'kumangidwa mfundo. Kenako anayang'ana zala 
zake zouma zija ndipo anaona kuti siigwira kuti amasule 
zingwezo ndi zala zake zoumazo moti anangoganiza zo- 
gwiritsa ntchito mpeni. 

Koma asanadule zingwezo, zoopsa zinamuonekera. 


17 


KUKOLEZA MOTO 


Linali vuto lake ndithu, ndipo sitingamuikire kumbuyo 
ayi. Iye sankayenera kukoleza moto pansi pamtengo. Mu- 
nthu yemwe mutu wake ukugwira ntchito bwinobwino 
amayenera kuyambwa wayang'ana kaye kuti malo amene 
akufuna kukoleza moto ndi otani. Munthuyu anangote- 
ngeka ndi malowo chifukwa ankaona kuti sazivutika kuso- 
lola matsatsa omwe anaunjikana pamalopo n'kumawapo- 
nyera pamotopo. Koma akanachita bwino kwambiri aka- 
nayamba wayang ana kaye chifukwa mtengo womwe una- 
li pamalowa unali utasenza sinowo woopsa munthambi 
zake. 

Zinali zoonekeratu kuti mphepo sinawombe m'chi- 
gawochi kwa milungu yambiri. Zimenezi zinachititsa kuti 
nthambi zamitengo ya m'chigawochi zidzaze ndi sinowo. 
Ndiye pamene ankasolola matsatsa aja sankadziwa kuti 
akuchititsa kuti mtengowo uzigwedezeka. Posakhalitsa 
nawonso mtengowo unakhumudwa ndipo sinowo yemwe 
anaunjikana panthambi yapamwamba penipeni anakhu- 
thuka n'kugwera panthambi yam’munsi. Nthambiyonso 
nayo inalemedwa ndipo inakhuthulanso katundu wake. 
Zimenezi zinapitiriza kuchitika kufikira pamene mtengo 
wonse unatekeseka moti sinowo yense yemwe anali 
m mwambamo anakhuthukira pamoto paja kuti vuwu-u 
popanda ndi odi yemwe. Motowo unazimiratu n’kungo- 
tsala utsi wokhawokha ndipo munthuyo anangoti maso 
mbe-e, kuyang’ana malodza anamuchitikirawo. 

Anali ndi mantha aakulu zedi. Zinkangokhala ngati 
waweruzidwa kuti afe. Kwa kanthawi anakhala pansi 
n'kumayang'ana malo omwe panali motowo. M’mutu 
mwake munayamba kuyendayenda maganizo akuti nkha- 
lakale ya ku Sulphur Creek ija imanena zoona. Akana- 
khala kuti anayenda ndi mnzake sakanakhala pangozi 
yaikulu chonchi chifukwa mnzakeyo akanamukolezera 


18 


KUKOLEZA MOTO 


moto. Koma apa zinali zitavuta basi, ndipo zinali kwa iye- 
yo kuyambiranso kukoleza moto wina, ndipo ulendo wa- 
chiwiriwu samafunika kulephera. Ngakhale zikanayenda 
bwino, ndiye kuti zala zake zakumiyendo zikanawononge- 
keratu n'kufika poti zikufunika kungodulidwa. Mapazi 
ake anali ataumiratu ngati matabwa ndipo zinali zoone- 
keratu kuti moto ankafuna kukolezawonso utenga kantha- 
wi kuti ukolere zomwe zikanachititsanso kuti mapaziwo 
awonongeke kwambiri. 

Maganizo amenewa ali m’mutu anadzuka mofulu- 
mira ndipo anatolanso nkhuni zikuluzikulu n'kuziyala 
pansi ngati maziko, koma ulendo uno anaganiza zokoleza 
motowo pamalo opanda mitengo. Kenako, anayamba ku- 
sonkhanitsa maudzu komanso timatsatsa. Pofika pano, 
anali akulephereratu kupinda zala zake kuti atole matsa- 
tsawo. Komabe anayesetsa kuchita zomwe akanatha. Mo- 
vutikira kwambiri ankakokolola timatsatsa towola koma- 
nso tina tatiwisi tomwe sankatifuna. Koma nanga akana- 
tani popeza zinthuzi zinkavuta kutola komanso anali ndi 
phuma lalikulu podziwa kuti nthawi yayamba kumuche- 
pera. 

Ndi zala zake zouma zija anagwira ntchito yotolera 
zokolezera motozi modzipereka zedi. Posakhalitsa anaso- 
nkhaniza zonse zofunikira. Anasonkhanitsa matsatsa 
okwanira, udzu, komanso nkhuni zokulirapo zoti motowo 
ukagwirira azingotola n' kumaponyera pamotopo. Pa ntha- 
wi yonseyi galu uja anangomuyang'ana mwachidwi po- 
dziwa kuti munthuyo ndi amene angakoleze moto woti 
umutenthetse. 

Atasonkhanitsa zinthu zokwanira, bamboyo anapisa 
m’thumba ndi dzanja lake lamanzere kuti atenge pepala 
lokolezera moto. Ankadziwa kuti pepalalo lili momwemo 
ndithu, kungoti zala zake zakufa zija sizinkamva kukhu- 


19 


KUKOLEZA MOTO 


dza kulikonse. Komabe ankatha kumva pepalalo likulira 
akamapalapasamo. Ngakhale anayesetsa, analephera kuli- 
tulutsa. Pa nthawi yonseyi ankatha kumva zoti mapazi ake 
aja akungoumiraumirabe. Maganizo amenewa anachititsa 
kuti azifuna kulira, koma anayesetsa kudzilimbitsa n’ku- 
machita zinthu modekha. 

Kenako anavekanso gulovu mkono unali panjawo 
ndipo anayamba kuumenyetsa muntchafu zake kuti mwina 
ungayambirenso kugwira ntchito. Ankachita zimenezi ata- 
khala pansi ndipo ataona kuti si zokwanira anaimirira 
n'kumachita mwamphamvu kwambbiri. Galu uja anali ata- 
khala musinowo ndipo mchira wake waubwera wambiri 
unali ukukhala ngati wazengereza miyendo yake kuti isa- 
ume ndi kuzizira, ndipo makutu ake aatali anali atawalo- 
zetsa kutsogolo pamene ankayang ana munthuyo. Bambo- 
yo anayamba kumuchitira nsanje galu wakeyu chifukwa 
zinkaoneka kuti akumva kutentha. 

Anapitirizabe kumenyetsa manja ake muntchafu 
kwa nthawi yaitali ndipo kenako anayamba kumva kuti 
dzanja lija layamba kunyerenyetsa. Chimenechi chinali 
chizindikiro choti zala zadzanjalo zayamba kudzuka. Ku- 
nyerenyetsako kunapitirira kukula kufikira pomwe anaya- 
mba kumva kupweteka kwambiri. Kupweteka kumeneku 
kunamusangalatsa kwambiri chifukwa ankadziwa kuti 
dzanjalo layambanso kukhala ndi moyo. Kenako anavula 
gulovu ya mkono wake wamanja n'kupisa m’thumba ndi- 
po anatulutsa kapepala kokolezera moto kaja. Zala zamko- 
no wamanjawu nazonso zinaumiratu zitangotuluka mugu- 
lovu muja. Movutikira anatulutsanso kamulu kamachesi. 
Pofika tsopano, kuzizira koopsako kunali kutachititsa kuti 
zala zonse zam' mikono yake ziferetu. Iye anayesetsa kuti 
achotse tcheso limodzi pakamulu kamachesiko. Koma ndi 
manja ake oumawo, zimenezi zinali zosatheka moti ana- 


20 


KUKOLEZA MOTO 


ngozindikira kamulu kamachesiko kagwera musinowo. 
Anayesetsa kuti atole machesiwo koma analephera. Miko- 
no yake inali itasanduka yopanda ntchito tsopano. 

Zala zake zakufazo sizikanathanso kutola kanthu. 
Koma iye anapitirabe kuchita zinthu mosamala. Anatha- 
mangitsa maganizo oti miyendo, mphuno komanso masa- 
ya ake zikuuma ndipo chidwi chake chonse chinapita ku- 
machesi anagwera pansiwo. Iye ankagwiritsa ntchito maso 
ake m'malo mwa kukhudza komwe kunali kutaferatu 
m’zala zake moti anang’ombola masowo n’kuona zala za- 
ke zitaima kumapeto kwa manja ake mokhala ngati ziku- 
funa kutola machesiwo. Zalazo zikangooneka ngati ma- 
waya enieni. Kenako anauza thupi lake kuti lizigundanitse 
zalazo. Mwina tinene kuti ankafuna zalazo zitatola mache- 
siwo, koma zalazo zinangoti gwa-a ngati mitengo youma. 
Kenako anavekanso mkono wamanja uja gulovu ndipo 
anayambiranso kumenyetsa manja ake muntchafu kuti 
mwina angayambirenso kugwira ntchito, koma sizinatha- 
ndize. Ataona kuti zinthu zimusokonekera, anangoganiza 
zotunga machesiwo ndi sinowo yemwe, n’kuzikhuthulira 
zonse pamiyendo yake. Anachitadi zimenezi, koma nkha- 
ni inali yoti atole kamulu kaja n'kuchotsapo tcheso limo- 
dzi loti akolezere moto. 

Kenako atayesetsa kwambiri anakwanitsa kutolapo 
kamtolo kamachesiko pogwiritsa ntchito zikhatho zake. 
Ndiyeno anaweramitsa mutu wake kuti asololepo tcheso 
limodzi pogwiritsa ntchito mlomo wake. Ayezi yemwe 
anaumirira pakamwapo anasweka atayendetsa nsagwada 
zake mwamphamvu ndipo anapana tcheso limodzi paka- 
mulu kaja. Koma mwatsoka, tchesolo linagweranso pami- 
yendo yake. Apa zinthu zinali zitafika poipa kwambiri. Iye 
ankalephera ndi kutola tcheso komwe. Kenako anapeza 
njira. Anaganiza zotola tchesolo ndi mano ndipo zimenezi 


21 


KUKOLEZA MOTO 


zinathekadi. Iye anayesa kulikhukhutiza kuchoyatsira ma- 
chesi chomwe chinali kumapazi kwake. Anakhwatchitsa 
maulendo 20 ndipo maulendo onsewo zinalephereka. Ko- 
ma sanagonje. Iye anapitirizabe kulikhwetchetsa ndipo 
kenako linayaka. Mwamsanga anayendetsa mutu wake 
kuti ayatse pepala lokolezera moto lija, koma utsi wa- 
tchesolo unamulowa kukhosi ndipo anatsokomola mwa- 
mphamvu moti tcheso lija linaulukira musinowo n'ku- 
zima. 

Nkhalakale ya ku Sulphur Creek ija inkanenadi zo- 
ona, anatero mumtima mwake pamene ankayesa kudzi- 
limbitsa kuti asataye mtima. Anakumbukira zomwe nkha- 
lakaleyo inamuuza kuti nyengo ikafika negativi 50, mu- 
nthu samafunika kuyenda yekha. Iye anayesetsa kuga- 
nizira choti achite, koma sanachipeze. Kenako anachotsa 
magulovu kumanja onse pogwiritsa ntchito mano. Ndiye- 
no anagwira kamulu kamachesi kaja ndi zikhatho zake. 
Popeza zikhathozi zinali zisanaumiretu ndi kuzizira, zina- 
muthandiza kuti agwire machesiwo mwamphamvu. Kena- 
ko anayamba kukhwetchetsa kamulu konse pachoyatsira 
moto. Posakhalitsa mulu wonsewo unayakadi. Panalibe 
mphepo yomwe ikanawazimitsa. Machesiwo atangoyaka, 
anayendetsa manja ake kuti ayatse pepala lokolezera mo- 
to. Posakhalitsa anayamba kumva kunyerenyetsa ndipo 
ankamvanso kafungo ka nyama yowotcha. Manja ake 
anali atayamba kupsa. Kunyerenyetsa kuja kunasanduka 
ululu woluma moti anayamba kumva kuwawa kozula mo- 
yo. Koma anapirirabe moti sanataye machesiwo mpaka 
anakafika pamene panali kapepala koyatsira moto kaja ko- 
mwenso kankakanika kuyaka. Moto umenewu sunkafu- 
nika kuzima. Moto umenewu unkatanthauza moyo wake. 

Koma kenako ululu unafika posapiririka, moti ana- 
taya mulu wamachesiwo ndipo unagwera musinowo n'ku- 


22 


KUKOLEZA MOTO 


zima. Mwamwayi, kapepala kaja kanali katagwirira moto 
moti nthawi yomweyo anatenga maudzu n’kuwaponyera 
pamotowo. Posakhalitsa anayamba kuwonjezera timatsa- 
tsa. Iye sakanakwanitsa kumasankha udzu komanso ma- 
tsatsa abwino chifukwa ankatola zinthuzi pogwiritsa 
ntchito zikhatho zake. Anayesetsa kuteteza motowo ndi 
nzeru zake zonse. Chifukwa cha kulowa mkati kwa mitse- 
mpha yake, anangopezeka kuti wayamba kunjenjemera 
ndipo munthu kumuona mmene ankaonekera pamene 
ankayesetsa kuteteza motowo, akanatha kuseka. Zinka- 
ngokhala ngati akukonzekera kuuka. 

Mwatsoka kamtengo kakakuluko kokutidwa ndi 
ndere kanagwera pakamoto paja. Iye anayesetsa kukacho- 
tsapo mwamsanga pogwiritsa ntchito zala zake, koma 
chifukwa chakunjenjemera kuja, anagwira molakwika 
ndipo anangopezeka kuti wakalasulanso moto uja. Anaye- 
setsa ndi moyo wake wonse kuubwezeretsa, koma sana- 
phulepo kanthu. Timatsatsa tomwe tinkayaka tija tinali ti- 
tamwazikiratu ndipo panangotsala utsi wokhawokha. 

Apa ndiye moto unali utamukanika kuyatsa ndipo 
moyo wake unali pachiswe. Kenako anatembenuka n’ku- 
yang'ana galu wake uja, yemwe anakhala musinowo pa- 
tsogolo pa moto unazimawo. Galuyo ankafulukutafuluku- 
ta n'kumayesa kudzipinda kwambiri kuti mphepo isamu- 
lowe. Atangoona galuyo, maganizo oipa anamubwerera. 
Iye anakumbukira nthano ina yonena za munthu yemwe 
anazizidwa kwambiri. Munthuyo anapha nyama n’kuibo- 
ola pamimba. Kenako analowa m’mimba mwake kuti 
amve kutentha ndipo zotsatira zake anapulumuka. 

Choncho bamboyu ankaona kuti nayenso akhoza 
kupha galuyo, kumuboola pamimba, kenako n'kupisitsa 
manja ake m’mimbamo kuti amve kutentha. Iye ankaona 
kuti manjawo akatsitsimuka akhoza kukoleza moto po- 


23 


KUKOLEZA MOTO 


gwiritsa ntchito machesi ena omwe anawabisa mkati mwa 
malaya ake, omwe pa nthawiyi sakanakwanitsa kuwa- 
tenga. Mwachiphupha moyo anayamba kuyankhula ndi 
galu uja. Ankamuitana mwachikondi kwambiri moti galu- 
yo anayamba kudabwa. Iye anali asanamvepo munthuyo 
akumuyankhula mwachikondi choncho. Galuyo anazindi- 
kira kuti chilipochilipo, ndipo sankakaikira kuti munthuyo 
ali ndi zolinga zaupandu. Iye anagonjerabe posonyeza ku- 
mvera pogwetsa makutu ake, koma sanayerekeze kusu- 
nthira pafupi kwambiri ndi munthuyo. Kenako munthuyo 
anayamba kukwawa molowera kumene kunali galuyo. 
Kayendedwe kameneka kanamudabwitsanso kwambiri 
galuyo moti anabwerera m’mbuyo. 

Kenako munthuyo anakhala pansi akuyesetsa ku- 
dzilimbitsa mtima. Pa nthawiyi anali atavalanso magulovu 
ake aja ndipo anawavulanso ndi mano. Kenako anaimirira. 
Atatero anaponya maso ake pansi pofuna kutsimikizira 
kuti waimadi. Popeza sankamva kanthu kumapazi kwake, 
zinkangokhala ngati thupi lake lili m’malere. Munthuyu 
ataima, galu uja anachita mantha kwambiri chifukwa 
ankaganiza kuti akufuna kumukwapula. Posafuna kudzi- 
bweretsera mavuto amenewa, anayamba kuyandikira mu- 
nthuyo mosamala kwambiri. Atangoyandikira, munthuyo 
anathamanga n’kumumbwandira. Koma anadabwa kwa- 
mbiri kuzindikira kuti manja ake anali opandiratu ntchito 
tsopano. Manjawo sankamva kupweteka kapena kukhudza 
ndipo pofika pano, anali ataiwala zoti ali ndi zala. Thupi 
lake linali likuuma mofulumira kwambiri. Iye anayesetsa 
kukumbatira galuyo kuti asamuthawe ndipo galuyo ana- 
yamba kulira momvetsa chisoni kwinaku akuphiriphitha. 

Koma palibenso china chomwe akanachita kuposa 
kukumbatira thupi la galuyo n'kungokhala basi. Iye ana- 
zindikira kuti sangakwanitse kumupha ndipo palibe chi- 


24 


KUKOLEZA MOTO 


mene akanachita. Ndi manja ake oumawo sakanatha kute- 
nga mpeni womwe unali pabakulo lathalauza lake n’ku- 
mubaya. Kenako galuyo anamupulumuka n'kuthawa aku- 
lira. Anathawa n'kukaima chapoteropo akuyang’ana 
mwamantha, makutu ake atawaimika, mchira atapsatira. 
Munthuyo anayang'ana manja ake kuti adziwe pamene 
anali, ndipo anapeza kuti anali akulendewera pamapeto pa 
mikono yake. Iye anadabwa kwambiri kuona kuti ankafu- 
nika kuchita kuyang'ana ndi maso kuti adziwe kuti manja 
akewo adakalipo. Kenako anayamba kumenyetsa manja- 
wo muntchafu kuti mwina angabwereremo. Anachita zi- 
menezi kwa 5 minitsi. Ankachita izi mwamphamvu kwa- 
mbiri kuti mtima wake uyambe kupopa magazi n'kuma- 
watumiza pamwamba pa khungu lake kuti asiye kunje- 
njemera. Koma palibe chimene anaphulapo. Anayesetsa 
kufufuza manjawo ndi maganizo ake, koma sanawapeze. 
Ankadziwa zoti ali nawo ndithu akawaona ali kumapeto 
kwa mikono yake. 

Mantha a imfa anayamba kumuzungulira. Mantha 
amenewa anakula kwambiri atazindikira kuti sikuti ndi za- 
la zake zokha zomwe zikuuma. Iye ankadziwanso kuti si 
manja komanso miyendo yake yokha zomwe zitawono- 
ngeke. Thupi lake lonse linali litayamba kuuma. Mwayi 
woti angapulumuke unali wochepa kwambiri ndipo 
zimenezi zinamupatsa nkhawa yaikulu. Chifukwa cha 
nkhawayo, anangopezeka kuti wayamba kuthamanga mu- 
kanjira komwe anadutsa pobwera kaja akuoneka ngati 
wapenga. Galu uja anayamba kumutsatira chapatali. Mu- 
nthuyu ankangothamanga asakudziwa kumene akulowera 
komanso popanda cholinga chilichonse. Pamene ankatha- 
manga musinowo, maganizo ake anabwereramo. Anaya- 
mbanso kuona mitengo, ziyangoyango zouma komanso 
kumwamba kopanda kanthu kuli mbe-e. Kuthamangaku 


25 


KUKOLEZA MOTO 


kunathandiza kuti ayambe kumvako bwino moti anasiya 
kunjenjemera. 

Mwina akanathamanga kwambiri mapazi ake aka- 
natha kuyambiranso kutentha. Mumtima mwake anaya- 
mba kuganiza kuti ngati atathamanga kwambiri akhoza 
kubwerera n'kukafika kwa anzake aja. Koma zinali zo- 
dziwikiratu kuti zala zake za manja komanso miyendo za- 
wonongekeratu moti zikungofunika kudulidwa. Komabe 
ankaona kuti anyamatawo akhoza kukamusamala n’kupu- 
lumutsa mbali zotsala zathupi lake. Kenako maganizo ena- 
nso anayamba kumubwerera. Maganizowa anali oti sanga- 
kwanitse kukafika wamoyo chifukwa kumene anachoke- 
rako kunali kutali kwambiri ndiponso kuti mphepoyo inali 
itamulowa kale. Iye anayesetsa kukankhira maganizo 
amenewa kunkhongo. Koma nthawi ndi nthawi maganizo- 
wa ankachita makani n'kubweranso m’mutu mwake. Zi- 
nkamudabwitsa kuti ankatha bwanji kuthamanga mapazi 
ake onse ataumiratu ndi kuzizira moti sankatha kuwamva 
akamaponda pansi. Iye ankangomva ngati akuthamanga 
m’malere. 

Pulani yake yoti azingothamanga mpaka akafike 
kumene anachokera kuja inali ndi vuto limodzi. Vuto lake 
linali lakuti sakanatha kuthamanga mtunda wonsewo 
osapuma. Maulendo angapo ankafuna kugwa ndipo atafi- 
ka malo ena anapunthwadi n’kugwera pansi ngati chipika. 
Pamene ankayesa kuti adzuke, zinamukanika. Iye anaona 
kuti angokhala kaye kuti apume, ndipo anadziuzanso kuti 
akadzuka azingoyenda kuti asazivulaze. Atayamba kuu- 
peza mtima anazindikira kuti ankamvako kutentha. Pa 
nthawiyi sankanjenjemeranso, ndipo zinkamveka kuti 
ngakhale m'chifuwa mwake munali mpweya wotentha. 
Komabe akakhudza mphuno komanso masaya ake, anka- 
mva ngati palibe chilichonse. Kuthamanga sikukanatha- 


26 


KUKOLEZA MOTO 


ndiza kuti apulumutse zinthu zimenezi. Komanso sikuka- 
napulumutsa manja ndi mapazi ake. 

Kenako anayamba kumva zoti kuuma kwa kuma- 
pazi kuja kwayamba kufika m'mawondo, kenako mu- 
ntchafu. Nakonso kuuma kwa zala kuja kunafika m’zigo- 
ngono, kenako m’mapewa. Iye anayesetsa kuchotsa maga- 
nizo amenewa kuti angowaiwala n'kumaganizira zinthu 
zina. Koma ngakhale ankatero, ankangozindikira nkhawa 
yabweranso n'kumukutira ndi mantha. Maganizowa ana- 
pitirizabe kuchita makani moti anabwera ndi mphamvu 
kwambiri n'kumuchititsa kuti aziona thupi lake litaumi- 
ratu ngati nsomba youmika mfiriji. Komabe sankafuna ku- 
ti zimenezi zichitike, moti anadzukanso kuti apitirize ku- 
thamanga. Ulendo wina anachepetsa liwiro kuti azingo- 
yenda, koma maganizo oti akhoza kuuma ndi mphepoyo 
akamubwerera ankayambiranso kuthamanga. 

Pa nthawi yonseyi galu uja ankangomutsatira pa- 
mbuyo. Atangogwanso ulendo wachiwiri, galu uja anago- 
nanso musinowo n'kudzipindidza kuti azimva kutentha. 
Zimene galuyu ankachita zinkamuwawa kwambiri mu- 
nthu uja. Iye ankamuchitira nsanje galuyo moti kenako 
anayamba kumutukwana mpaka galuyo anachita mantha 
n'kugwetsa makutu ake. Kuyankhula kumeneku kunatse- 
gula pakamwa pake n’kungolowetsanso mphepo m'thupi 
mwake moti anayambiranso kunjenjemera. Iye anali aku- 
gonja kunkhondo yolimbana ndi kuzizira. Kuzizira kunali 
kukugonjetsa ziwalo zake kuchokera mbali zonse. 

Atangoganizira kuopsa kwa zimene zinkachitikazi 
anadzukanso n'kuyamba kuthamanga. Koma ulendo ume- 
newu anangothamanga mapazi 100 okha ndipo kenako 
anagwa pansi. Kugwa kumeneku kunali komaliza. Atapu- 
ma anakhala pansi akuyesa kudzilimbitsa mtima kuti 
angovomereza kuti kwake kwatha basi. Iye sankafuna kuti 


27 


KUKOLEZA MOTO 


uchitsiru wake wonse uchite kuonekera kuti avomereze 
kuti palibe chimene angachite kuti adzipulumutse. Mu- 
mtima ankadziuza kuti si bwino kuti azingothamanga nga- 
ti nkhuku yoduka mutu yomwe ngakhale itathamanga cho- 
tani pamapeto pake imafabe basi. Kenako anangovomere- 
za kuti wagonja. 

Pa nthawi imeneyi kamtendere kam’maganizo ka- 
namubwerera ndipo anayamba kufuna kugona. Iye anaona 
kuti imeneyo ndi njira yabwino kwambiri, kufera kutulo. 
Njira imeneyodi inali yabwino chifukwa akanafa asaku- 
dziwa chilichonse. Iye anazindikira kuti kuzizira sikupha 
munthu mwankhanza ngati mmene anthu ena amagani- 
zira. 

Kenako ubongo wake unasokonezeka moti anaya- 
mba kuona masomphenya. Ankaona anzake aja akufufuza 
thupi lake n'kulipeza litauma tsiku lotsatira. Ankatha ku- 
dziona ali nawo limodzi, akubwera kudzera m'njira anka- 
dutsa ija n'kumamusakasaka, kenako n'kupeza thupi lake 
lili gwa-a musinowo. Iye sanalinso limodzi ndi thupi lake, 
chifukwa moyo wake unali utatulukamo. Kunja kumazi- 
ziradi, anaganiza choncho mumtima mwake. Ankaona ku- 
ti akadzabwereranso ku United States adzakasimbira anza- 
ke zokhudza nyengo yozizira koopsa yomwe anaiona ku- 
meneku. Kenako anasiya kuganizira zimenezi ndipo ana- 
kumbukira za nkhalakale ya ku Sulphur Creek ija. M’ ma- 
ganizo mwake ankatha kuiona nkhalakaleyi ikuwotha mo- 
to n'"kumamva kutenthera bwino, kwinaku ikusuta fodya 
wake. 

“Unkanena zoona bwanawe,” munthuyu anatero 
kwa nkhalakaleyo chamumtima. 

Maganizo amenewa ali m'mutu, anangozindikira 
wayamba kusinza. Tulo tomwe anagona pamenepo tinali 
toti sanayambenso wagonapo pa moyo wake. Galu uja 


28 


KUKOLEZA MOTO 


ankangomuyang'ana n'kumadikirira. Anapitirizabe kudi- 
kirira mpaka dzuwa linalowa ndipo nyenyezi zinayamba 
kuonekera kumwamba. Panalibe chizindikiro chilichonse 
choti munthuyu akolezanso moto, ndipo pa moyo wake 
wonse anali asanaonepo munthu atagona musinowo ngati 
mmene anachitira mbuyakeyu. 

Pamene nyenyezi zinkachuluka kumwamba, kuzizi- 
ra kunafikapo moti galuyo anatopa ndi kudikira. Kenako 
anayamba kuyandikira munthuyo atagwetsa makutu ake 
poopa kumenyedwa. Koma munthuyo anangokhala chete 
ndipo sanataketake. Patapita kanthawi, galuyo anayamba 
kuuwa kwambiri koma munthuyo sanadzuke. Motaya chi- 
khulupiriro, anaganiza zomuyandikira kuti amudzutse ndi- 
po anamva fungo la imfa. Zimenezi zinamudzidzimutsa 
kwambiri moti anayambiranso kuuwa akubwerera 
m’mbuyo. Ataona kuti munthuyu samuthandiza, anango- 
ganiza zobwerera kudzera njira yomwe anadutsa pobwera 
ija. Galuyu ankapita kukasakasaka anthu amoyo omwe 
akanatha kumukolezera moto woti aziotha komanso ku- 
mupatsa chakudya. 


29 


KUKOLEZA MOTO 


Mukhoza kupeza mabuku ena kwaulere pa linki iyi: Lula 
Pensulo 


30 


